
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 



GIMLT, MAN., MAEZ 1894. 



Hugleiðingar um ritninguna. 


IV. 


Innblástr, opinh'erun, hið sanna yildi ritningarinnar. 


Að framan hefir nokkuð verið talað um óskeikulleika ritningarinn- 
ar, og sýnt fram á að hann á sér ekki stað í þeirri hók, en nú skulum 
vér snúa oss að nokkrum spurningum, sem menn stundum koma fram 
með, og er þá : 

1. Innblástr. St' nii svo, sem hér að framac er sýnt og sann- 
;tð, að bækur gamla og nýja Testamentisins geti ekki verið óskeik- 
ular, geta þær þá verið innhlásnar af guði 1 Ef menn skilja við inn 
hlástr, að alt sem innhlásið sé, sé fvllilega satt og vísdómsfult, þá getr 
enginn sem neytir skynsemi sinnar sagt það um ritninguna, að hún sé 
innblásin ; en skilji menn við innblástr, að í bók þessari finnist gull- 
korn, setningar, kaflar, sem fela í sér guðdómlegan sannleika, innan 
um hið ínannlega og ófullkomna, þá geta menn vissulega kallað hana 
innblásna, eins og hverja aðra bók sem það hefir inui að halda, því að 
hver ein góð og heilög hugsan, hvert eitt göfugt verk, hver ein tilraun 
til hins góða, á orsök sína. að rekja til guðs hins lifanda, ,,í hverjum 
vér lifum, erum og hrærumst.“ Fyrir því er innblástrinn náttúrlegr 
mannlegri sálu. Allir menn hafa innblástr, sumir meiri en surnir 
minni, sem fer eftir hæfileikum þeirra, eftir því, hvort þeir opna hjörtu 
sín fyrir sannleikanum, réttvísinni og dygðunum, eða þeir loka þessar 


34 .jjli 


hugmyndir úti. Þav sem því þessar Iiinar háleitu hugmyndir koma 
fyrir, þá getum vér skoðað það sem innblásið, en vér hljótum um leið 
að játa það, þar sem vér fihnum hinar sömu setningar, eða aðrar jafn 
göfugar, x hinum ýmsu bifiíum annara þjóða, sem flestar eru eldri eu 
biflía vor, að þær séu einnig innblásnar, svo sem í ,,Rig Veda“ Brah- 
matrúarmanna, í „Zend-A.vesta“ Parsa, í „Tripitaka“ Buddhatrúar 
manna, í „Kingbókum“ Kínverja og í„Kóran“ Mahómetstrúarmanna. 
Því þar sem sannleikrinn, réttlætið, kærleiki'inn og dygðin er, þar er 
guð; þass vegna verðr hið sama að segja urn hið 

2., hvað sé opinberun. Vér trúum því víst allir, að ekki-sé 
til sú þjóð eða mannleg vera, sein guð ekki að einu eða öðru leyti op 
inberi sig í. Því getum vér fyllilega sagt, að guð hafi opinborað sig í 
og fyrir Israelsþjóðina, sérstaklega hjá liinum miklu spámönnum og 
trúarkennurum þeirra, svo sam Abraham, Móses, Davíð, Esajas, Páii 
og langt um fram alla Kristi sjálfum. Vér getum sagt, að í suraum 
bókum ritningarmnai' sé mjög mikið af guðlegri opinberun og í sumum 
aftr mjög lítíð. En vér megum ekki segja, að þetta sé hin eina opin- 
beiun guðs, því þá færum vér með ósaunindi. Vér getum sagt að ritn- 
ingin sé hin fullkonmasta opinberun guðs frá gömlum tímum, en ekki 
hin eina; því vér geturn ekki ætlað, að guð hafi að eins farið að opin- 
bera sig þessari eiuu þjóð, gyðingum, en láta allar aðfar þjóðir vera 
olnbogabörn sín, láta þær ekkert vita um sigr vér getum ekki kastað 
öllum hinum helgu bókum heinxsins, biflíum Hindúa og Parsa, sem 
báðar eru miklu eldri en biflía vor, eða biflíu Buddhatrúarinanna sein 
er lieilög haldin af meiri fjölda manna, en allir kristnir menn eru sam- 
an taldir, eða kínversku biflíunum, gömlum og æruverðum bókum . 
eigum vór að kasta öllum þessum bókum og segja, að guðs í'ödd, eð i 
guðs oið komi hvergi fyrir í þeim ? Jv T ei, vér dirfumst ekki að segja 
það. \ r ér 'lirfumst ekki heldr, að neita því, að guð hafi opinberað 
sig í þúsundum mikilla nxanna, hreinna sálna or fylt hafa bókhlöður 
vorar með ritum sínum, eða að hann opinberi sig enn þann dag í dag, 
og opinbori sig einlægt fyllra og fyllra eftir því sem tímar líða, í nátt- 
úruríkinu, frá hinu smágjörfa og upp að.stjörnunni sem sveiflast um 
geiminn, í vísindunum, í listunum, í skáldsk'. muni, í sönglistinni, 
í sögunni, í sálunni, í samviskunni og hjarta mannsins. Vér dirf- 
nmst ekki að nefna til nokkra grein þekkingai'innar, eða nokkurn 
g annleika eða göfuga hugmynd, eða veglyndis-hvöt, er maðrinn hefir 



35 


til að bera, er éigi sé frá guði, opinberun hans í manninum. En er þá 
opinberun guðs innifalin í nokkurri einni bók eða safni af bókum? 
Vissulega ekki, því allar bækur lieimsins rúma ekki opinberun gúðs. 
Og þótt bókagjörð haldi áfram í tugi þúsunda ára, þangað til bókhlöð 
ur, eins stórar og hið forna og mikla bókasafn í Alexandríu, eru marg- 
ar orðnar sem sandr á sjávarströndu, þá verðr langt frá því að opinber- 
un guðs sé úttæmd með öllum þessum bókum. Því alt til tímanna enda, 
fram um alla eilífð, vorðr guð að opinbera síg, hvar sem auga verðr að 
sjá, eða eyra að heyra, eða liugr að grípa, og einlægt mun hann opii:- 
bera sig betr og betr. 

3. Þá er spurningin um það, hvort trúog siðgæði eigi rör 
sína að rekja til ritningarinnar. Hvort mundum vér liafa haft nokkra 
trú eða nokkurt siðgæði, efað véraldrei hefðum séð ritninguna? Mönn- 
um hættir oft til að spyrja svo, einkum þeim sem lítið eðu ekki þekkja 
til sögu mannkynsins. Því þeir, sem henni eru kunnugir, vita það. 
að bæði trú og siðgæði voru til löngu áðr, en nokkur hluti ritningar 
vorrar var skrifaðr. Hvort tveggja, hæði trúin ogsiðgæðið hefir blómgv- 
ast og borið ljómandi ávexti í þúsundir ára, þar sem enginn rnaðr hefir 
heyrt minnst á biflíuna. Hér að framan hefir í riti þessu verið sýnt 
fram á það, að hinar hreinustu og háfleygustu trúar- og siðgæðis-kenn- 
ingar gamla og nýja Testamentisins hafa fundist í öðrum helgum bók- 
mn þjóðanna, og það sumum þeim sem eru miklu eldri en hiflía vor 
Og ef vér viljum fara að leita í sögu þjóðaþeirra, sem engar helgar hæk- 
ur áttu, svo som hjá Grikkjum eða Rómverjum, þá rekum vér oss iðu 
!ega á nóg dæmi dygða og mannkosta. Yér hittum þá menn, sem vév 
hljótum að játa að hafi haft hreina og göfuga trú. 

Vér sjáum þannig að trúin og siðgæðið er ekki ritningunni að 
þakka, hiflían er hvorki uppspretta trúarinnar né siðgæðisins, þóttsum- 
ir ætli hið g-agustæða. Siðgæðið og trúin hafa verið til í heiminum frá 
öndverðu, fyrst. á mjög lágu stigi, en einlægt vaxið og þrúast, og það 
er einmitt þetta þroskunarlögmál sem hefii' framleitt ritninguna. Yér 
sjáum það líka, að þótt vor eigin ritning og biflíur allra annara þjóða 
væru eyðilagðar, svo að ekki fyndist stafr eftir af þeim, þá mundi trú- 
in og siðgæðið framleiða aðrar nýjar biflíur, óefað miklu fullkomnari, 
nieðan nokkur þörf væri fyrir þær. Því að grundvöllrinn fyrir dygð 
inni og trúnni er ekki og getr ekki verið í neinni bók, heldr í g u ð 
sjálfum, í eðli hlutanna og í sálu mannsins. Biflían lieh,. 



3fi 


vissulega stutt ruikíð að því, að hrinda fram og efla trúarlegan og sið- 
ferðislegan þroska hjá þjóðum þeim, sem hafa notið hennar. Þessar 
þjóðir eiga því ritningunni mikið upp að unna, og saga þeirra liefði 
orðið alt önuur i trúarlegu og siðferðislegu tilliti, ef þær aldrei hefðu 
séð hana. Vér getum jafuvel sagt að ritningin sé lind sú, er hin 
kristnu trúbvögð haía runnið frá, rétt eins og vér getum sagt, að Veda- 
bækurnar séu lindin, sem Brahmatrúin er frá runnin. En alla daga 
verðr það satt sem prúfessor einn merkr hefir sagt.: ,,að biflían hafi ekki 
skapað trúna, heldr hafi trúin og réttlætistilfinuingin skapað hiflíuna.*' 

4. Þá er aðgreiningin á sannleikanum frá ósannleikanum •—á hinu 
innblásna frá hinu óinnblásna í vitningunni. Ef að til eru villur eða 
mótsagnir í ritningunni, það er að segja, ef að ritningin er ekki öll inn- 
blásin af guði og óskeikul, hvernig getum vér þá vitað hverjir partar 
hennar eru sannir og guðdómlegir og hverjir ekki, með öðrum orðum. 
hverju vér eigum að htilda og hverju vér eigum að hafuai Spuvning 
þessi vcldr oft alvarlegum og samvizkusömum mönnum talsverðra vand- 
læða, og þó virðist skrítið að svo þurfi að vera. því svarið er vissulega 
mjög einfalt og iiggr heint við. Þegar ræða er um vísindaleg.u- og 
sögulegar spurningar eða viðburði er snerta biflíuna, þá eigum vér að 
sjálfsögðu að finna hvað sé satt og hvað sé rangt, alveg á sama hátt og 
endrarnær, með eftirgrenslan og rannsókn. Því þannig má án alls efa 
leysa úr nær því öllum hinum þýðingarmeiri og nauðsynlegu spurning- 
um þessum. Áð svo margt er enn óleyst á efaiaust að miklu leyti rót 
sína að rekja til þess, að alt til þessa hefir verið svo næsta lítið um sant- 
viskusama og óhlutdræga rannsókn. Ef að varið hefði verið að sínu 
leyti eins miklum tíma og ástundun til þess að komast réttilega fyrir 
rannleikanu í hverju tilliti sem kana að vera, eins og farið hfefir til 
þess að bannsyngja villutrúarmenu, og berja blákalt fram hina og þessa 
ímyndaða loftkastalahyggingu, að því er hiíiíuna snertir, þú mundu 
þú undir biflíulegra spurninga þegar fyrir löngu hafa verið leystar. 

Til þess að finna hvað vér eigum að aðhyllast og hverju vór eigum 
að hafna, er um siðferðislegar kenningar biflíunnar er að ræða, þá er 
úrh u nin eun einfaldari, því þær eru vissulega auðveldar og hafa aldrei 
verið miklar torfærur fyrir livern þarm, er alvarlega og skynsamlega les 
biflíuna. Allar aðalkenningar siðfeiðisins eru augljósar, og þarf því 
eigi að villast á þeim. Þær eru ritaðar innst í eðii hvers manns, og að 
því skapi sem mannkynið kemst á hærra og fullkomnara mentunarstig, 



37 


því auðsæni og áþreifanlegri verða þær, og það jafnvel fyrir þá menu, 
••r aldrei hafa þekt neitt til hiflíu vovrar. Það er því næsta skrítið ef 
að vér, sem lifum á hinu æðsta mentunarstigi er heimrinn nokkru siiini 
heflv séð, þurfum á hiflíu að halda, sem er yfirnáttúrlega óskeikui, til 
þess að greina dygð frá lesti. og það sem göfugt er frá því sem ilt er í 
tnannlegu framferði. f>á er vér lesum aðrar hækur, veitir oss venju- 
lega alls eigi örðugt að fella dóm um, hvað þar sé ágætt og aðdáanlegt. 
og hvað sé þar miðr gott og rangt. Hvers vegna skyldi oss þá veita 
iiiðugt, er vér le.sum biflíuna, að greina hið siðferðislega góða frá hinu 
siðferðislega illa? 

Svo er og varið hinum tuiklu andlegu kenningum biflíunnar, þær 
liera og með sér vottorð og gildi sjálfra sín. Slík orð sem hjá Páli 

l. Cor. 13. kap. eða Matt. 5, 3.—-17., er ómögulegt, að menn 
geti misskilið. Yfir höfuð má sro segja — og ekkert getr verið 
einfaldata — en að hvað eina í biflíunni er hjálpar manni, þá er menu 
lesa það, styrkir rnann, gefr manni æðri hugmyndir um guð, eykr trú 

m. anns á mannúð, rýmkar um tilfiuningarnar, betrar mann, vekr al- 
vörugefni, gjörir mann trúbetri og helgari í .rúnni á híð sanna, fagra 
og góða, er vissulega frá guði, og á því að taka því með jafu miklum 
trúnaði oins og væri það taláð með heyranlegri rödd til hvers eius frá 
himnum ofan. En hius vegar má ganga að því vísu, að hvað eina sem 
í biflíunni eða annars staðar miðar t.il þess að draga úr hugmynd manna 
um guð, eða rugla siðferðislegar skoðanir þeirra, eða lækka gildi lífsins 
og þýðiug skyldunnar, eða kasta skugga á andlega sjón þeirra, það er 
vissulega cigi frá guði, og engin kirkjuleg helgun eða staðliæfing, og 
ekkert svo nefnt vottorð kraftaverka, né nokluið annað, getr gert þeim 
að skvldu að gera nokkuð aunað en hafna því. 

Perum saman fjallræðuna og formælingarnar í 109. sálminum, eða 
söguna um hina svikulu Jaei, er á laun myrti þann er hún kefði átt að 
gera gott, við dæmisöguna urn hinn mískunnsama Samverja, eða þessi 
orð Salómons : , ,Maðrinn liefir enga yfirburði yfir dýrin“ við orð Jó- 
hannesar: „Mínir elskanlegir ! erum vér ekki allir guðs börn,“ ogmuu 
nokkrum veita örðugt að skilja hvort orða þessara er talað að ofan og 
hvort þeirra ekki í Hinn einfaldi sannleikr er sá, að taki menu biflí- 
una og lesi hana sem hverja aðra bók, án þess að láta nokkrar hug- 
myndir uni óskeikanlegleik hennar rugla heilbrigðri skynsemi þeirra, 
e ða koma glundroða á dóma þeirra, þá inunu allir erfiðleikar því nær 



38 


eða algerlega hverfa, og þ;t mun eigi veita örðugt að greína, hvérjfi 
skuli halda í biflíunni eða hafna, og' það sem álengdar virtist svo næsta 
iirðugt mun þá hverfa út í loftið, og reynast að vera lítið annað en 
draumórar guðfræðinganna. 

5. Biflían borin saman við aðrar b æ k r. A þá að 
gera biflíunni jafnt undir höfði og öðrurn bókum? Þessu verðr að 
svara neitandi. Þó að margir fossar séu í heiminum, er að eins einli 
Niagara. þó að íþróttin hafi í mörgum löndurn staðið á liáu stigi, þá er 
þó að eins til oitt Grikkland, þó að meðal allra þjóða og á öllum ölduni 
hafi verið skálJ, þá hefir heimrinn að eins átt einn Shakespeare. Það 
virðist þrí eigi óviðrkvæmilegt að segja, að að eins sé til ein Palestína, 
enda þótt mikil og háleit trúbrögð hafi komið fram í mörgum löndúm, 
og þó að margir miklir og sannir trúbragða hoðendr hafi komið fram í 
sambandi við trúbrögð þessi, þá hefir mannkyníð þó átt að eins einn 
Jesús. Náttúran fer jafnan sparlega með hina hestu afurði sínar, 
hvort sem að þeir eru í hinum líkamlega eða andlega heimi. Svo virð- 
íst senr að hinir hestu siðferðislegu og andlegu afurðir þessa gamla 
heims, er öll vor miklu trúbrögð og hinir dýpstu straumar liins siðferð- 


The 


++ 


+ +-f 


}*+* 


HCETH msi FIEE ffiSUEAHCE CO, 
of Manitoba. 

Höfuðstóll $500,000. 


G. W. GIRDLESTONE, Manager.-Winnipeg, Man. 

6. M . Thompson, Gimli. Agent félagsins fyrir Nýja-ísland. 

Ið hezta og áreiðanlegasta vátryggingarfólag. Er orðið vel þekt 
á meðal Islendinga fyrir rótt, fljót og skilvís viðskifti. 

Ef þér óskið að fa frekari upplýsingar viðvrkjandi félaginu og 
fleiru sem að eldsábyrgð lýtr, þá ritið G. M. Thompson. 

Ef þér viljið fá hús yðar og eignir vátrygðar, eða útruuna ábyrgð 
endrnýjaða, þá snúið yðr til ofannefnds agents, sem leysir þaðaf hendi 
fyrir yðr svo fullnægjandi só, án nokkurrar aukahorgunar. 



Tryggið hús og eignir yðar gegn 
eldsvoða. 



39 


islega* og aiidlega lífs vors eru 
rumiir frá, hafi kornið frara í Júd- 
eu og Galileu, og séu í því safni 
hebreskra húkmenta sem vér köll- 
ura biflíu vora. 

6. Hiðsanna gildi biflí- 
unnar. Það er öunur spurning 
og rajög þýðingarmikil, en hún er 
þessi: I hverju er gildi biflíunn- 
ar fólgið ? Eigum vér er lifum 
nú á dögura, á tímum þar sem alt 
er svo fráleitt því þá er biflían 
var rituð, og sem njótum svo 
miklu meiri andlegrar mentunar 
en þeir er rituðu iiana, að halda 
áfram að lesa hatia og setja hana í 
tignarsætið meðal trúarbragðabóka 
okkar? 

Þessu rná svara á þá leið : Gildi 
biblíunnar er marghliða og oss er 
margskylt að sýna henni athygli 
vort og virðing. 

A. Biflían í bókmenta- 
i egu t i 11 i t i. 

Þ:ið eru partar í biílíunni sem að 
minsta kosti hafa mjög mikið bók- 
mentalegt gildi. Það virðist vera 
skoðun þeirra manna er fasrastir 
eru að dæma um þau efni, að sum- 
av bækui', bæði í gamla og nýja 
Testamentinu, megi setja til jafus 
við það sem best er í bókmentum 
hverrar aldar eða lands sem er. 
Möi’gum lærðum mönnum heflr 
þótt koma jafnt til sumra sálm- 
anna eins og Ijóða Pindars og 


Hin ágætu 

BAFR- 
MAG-NS- 
BELTI 
Tr. Owcm’s, 

eru nú að þekkjast betr og betr, og 
fá flestir, ef ekki allir sem reyna 
þau, bót meina sinna af þeiin. 

Þau lækna alls konar 
taugaveiklun, 
kvennasjúkdóma ýmsa, 
hjartslátt, 
magnleysi, 
gigt, 

lifrarveiki, 

nýrnaveiki ásamt fleiru. 

Vér getum sýnt vottorð svo hundr- 
uðum skiflir, frá mönnum sem 
þakka þeim líf sitt og keilsu. 

Eafrmagnslækningar Owens eru 
nafnkendar um allan hinn njent- 
aða heim, og stofnun hans ein 
hin stærsta og besta. 

Upplýsingar fást nógar og belt- 
in pöntuð hjá agent fjelagsins 

THORVALDI THORVALDSON. 

ÁRNES P. 0. 

MAN. CAN. 



40 


VVoidéwovtlis, og Iiafa jafnað Jobsliók við sorgarleika Sófóklesar eða 
Sliakespeares 0g spádómum Esajasai- og Eómverjabréfinu við hver önn 
nr trúbrag-ðaleg eða siðferðisleg rit heimsins. 

(Framh.) 


Er syndaflóðið sögulegr og sannr viðburðr 

eða ekki ? 

Fyrirlestr eftir M. J. Sk., fluttr að Gimli og í Dal.ota 1892. 

(Níðrl). Stjörnufræði þektu Assýrar á þeim tímum, ogbygðu stjörnu" 
turna í flestum stórborgum. Myndasmiðir voru þeir miklir, og raálar- 
ar, og alls ólíkir því að þjóð þeirra værí ekki eldri e.n 70 ára. Kon 
ungar þeirra, Tiglat Pilerar I. og 2., Shalmanesar 1. og 2., Seunaeherib, 
Essarhaddon og Sardanapal voru margir mestu menn. Má rekja ættir 
þeirra ofan á sögutímann með fullri vissu. Upphaflega liafa trúbrögð 
þeirra verið lík trúbrögðum Síberíuþjóðanna; þeir héldu að andar og 
djöflar væru á hverju strái. Seinna fóru þeir að dýrka þrenninguna, 
Anna = loftið, Ea = jörðína og Mulge = uudirheimaguðinn, en smám 
saman hneigðust þeir til meiri og meiri sólardýrkunar. Af þjóðsögum 


1 \ \ / 4 ni) 1 ) ¥ T jVT er hið eina íslenska blað er flytrgreinar 
/xvyxop r\ U i\ um frjálsa rannsókn og skoðun í trúar- 
efnum, innbyrðis samanburö biflíu vorrar, samanburð hennar við trúbæk- 
ur annara trúarflokka; fræðir lesendr sína um aldr og heimkynni i'orn- 
þjóðanna, liinaðarhætti þeirra og trúarskoðanir, mentun þeirra og mestu 
merkis-og atkvæða-menn; rekr rás viðbnrðanna frá hinnm elstu tímum 
til vorra tíma, og sýnir afleiðingar þeirra með rökstuddum og ljósum 
dæmum iir mannlífinu. Hún flytr leiðandi ritgjörðir um hin mest varð- 
andi atriði hins andlega lífs, leitast við að skýra og fegra guðshugmyndina. 
liefja anda mannsins vfir hihar blekkjandi vanaskoðanir á henni, vekju 
Iiann af móki hugsanadoöans til sístarfandi ígrundunar og röksemda- 
leiðslu hugans. 

* * * * 

* * # 

Dagsbrún biðr vini sína að kynna sig á 
þeim heimilum sem hún er ókunnug á. 




41 


þeirra, sem menn era að grafa upp, sést þáð, að Gyðingar hafa að 
miklu fengið sköpunarsögu sína þaðan, ,eins og- aðrar gamlar sagnn, 
þar á meðal söguna um flóðið góða (sjá Isdubarsögnrnar), en sem 
náttúrlega hefir að eins verið ævagömul þjóðsaga um eitthvert mikið 
Hóð er fyrir hefir komið og gengið þjóð frá þjóð. A austrlöndum 
koma ílóð þessi oft íyrir við árósa mikla og týna mönnum og fé, er 
ekki laugt síðan að nokkur hundruð þúsund týndust í einu þess- 
konar flóði við ósana á Indus. Hafalda mikil er oftast orsakast af 
fellibil, veltist upp að landinu og stýflar árósana, fióa svo hæði árn- 
ar og sjórinn út um landið í kring. Auk þessa iinnast þar sögur, 
er mjög líkjast sögum ritningarinnar urn turninn Bahel, um synda- 
flóðið, um ehorubinn (cherub er chaldeiskt orð) moo hinu blikandi 
sverði, og tréð helga, lífsins tré, er hann átti að geyma; saga, er 
líkist sögunni um það, er Abraham ætlaði að fórna Isídc. Þetta 
sýnir alt saman, að Gyðingar hafa tekið sögur þsssar að láni hjá 
ChaldeumÖnnum, rétt eins og vér Islendiugar hér í Ameríku flytj- 
um með oss í álfu þessa fornsögur og þjóðsögur heiman af gamla 
landinu. 

Vér skulum nú fara enn lengra austr, til þess að vita hvoii 
vér verðum varir við nokkur spor af mönnum um það leiti sem 
Nói var uppi, því sé það satt að vér sóum allir frá Nóa komnir 
og frásaga ritningarinnar sönn, þá getum vér ekki átt von á að 
iinna 'neina menn í austrlöndum aðra, en afkomendr Nóa gamla. Kn 
þá bregðr öðruvísi við, því hinn mikli spekingr Iíínverja, Confúeíus, 
sem uppi var 550—478 fyrir Krist, byrjar hina kínversku sögu sína 
árið 2,356 fyiir Krist, þá ríkti Yaou keisari yfir Kínverjum, næstr hon- 
nm koin Sliuu keisari til valda. Hafa miklar sögur gengið af keisuruni 
þessum ; voru það svo góðir inenn að við var brugðið, og svo gott dæmi 
gáfu þeir þjóð sinni, að dygðin og kærleikrinn drottnaði, glæpir þeki- 
ust tíkki á þeirra dögum, og þjóðin óx stórum að velgengni og mann- 
fjölda. Á efri dögum Shuns kom iióð itíikið í stórána Yangtsekiang, 




SUNjSTANFARL 
Yerð árg. $1,00. 


IJtsölumeiin Sunnanpara í Vestrheiníi 
eru: W. H. Pauison, 618 Jemima Str., 
Winnipeg; Sig'fús Bergmann, Garðar, N. 
IX; G. ■ S. Sigurðsson, Minneota, Minn., 
og G. M. Tbompson, Gimli, Man. 




svo hún flóði yiir bakka sína, braut sér nýja farvegu og eyðilagði milj- 
ónir akra. Þá var maðr nokkur, Yu að nafni, fenginn til að veita flóði 
þessu burtu ; fékkst. hann við Joað í 9 ár með tugum eða hundruðurn 
þúsunda manna, loks lukkaðist honum það; en fyrir þetta stórvirki 
gjörði keisari hann að eftirmanni sínum. Þar voru góðu og miklu 
verkin í metum höfð og kórónan veitt að maklegleikum. Þessari sögu 
lieldr Confúcíus fram keisara eftir keisara alt niðr til sinna tíma og þá 
halda iærisveinar lians áfram. En eiuhvern veginn vii'ðist það vera 
svo, se'm Kínverjar hafbhaft fullkomnari og sannari hugmyndir um aldr 
jarðar, en höfundar ritningarinuar, því þjóðsagnir þeirra telja. að. tnaðr- 
inn hafi verið á jörðunni í 2.267.000 ár fyrir daga Confúcíusar, dálítið 
fengra en þessi 6000 ára tími Mósesar. 

Kínverjar, Mongólar og hinn túranski flokkr eru með eldgamla 
mentun, frábrugðna siði, frábrugðin trúarbrögð og með alt öðru 
sköpulagi og tungumáli heldr en hinn aryanski eða syro-chaldeiski 
flokkr. Þá eru og svertingjar með alt annað sköpulag og öðru tungu- 
máli en ættmenn Nóa, og vér vitum að þetta skapnaðarlag þeirra hefir 
verið hið sama og. það er nú, fyrir 4000 ára að minsta kosti, því vér 
höfum myndir af þeim höggnar í stein frá þeim tímum. Þá eru og 
hinir rauðu íbúar álfu þessarar, Ameríku. Þeir hafa sína frábrugðnu 
líkamssköpun, sín frábrugðnu tungumál, sem alls ómögulegt er að kotna 
saman við tungu Gyðinga. Hvernig geta ntenn nú hugsað sér, að þetta 
alt skuli vera menn af sama flokki, allir vera afkomendr Isóa gam-la síð- 
an 2.300 árum fyrir Krist? Kei, það gengr ekki. Vér þekkjum eld- 
'gamlar fornmenjar, eldgömul trúarbrögð, eldgomul ríki í álfu þessari. 
Þegar Spúnverjar komu hér, sællar minningar, og brutu undir sig land- 
ið, þá fundu þeir hér stór og voldug ríki í Mexíkó og Perú, með mik 




icn uy? -jcn i&t -yy: -yyi lcn \oo -jort 'jy: -jcn. 'jCt. -j(n 

I I I I I l I I I I I I I I I w 


Lesið Dagsbnin, 


hún mælir hest með sér sjálf, og vðr muu 
aldrei iðra þess að hafa lesið hana, því jafn 
fræðandi. leiðandi og skemtandi rit um trúarefni hefir enn ekki sést á ís- 
lenskri tnngu. 

Inn á hvert einasta heimili ætti DAGSEKÚX að komast. "Wli 


Eriálslyndasta Tjí /,7WJ1 J Tl ,, n . j III. ár, árg. 40 nr. á $1,00 
íslenzka blaðiðJ'-“J Ullg 1, jjitstj. Skúli Thoroddsen, 

flytr lesendum síiwm innlendar og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlejar 
og ljóst samdar ritgjörðir og bókafregnir. Útsölum. G. M. Thompson. 



43 


illi mentiiTi; i sumum tilfellum meiri mentun, en þá þektist í Noiðr- 
itlfunni. 

Ef vér alvarlega förum að liugsa út í það í þessari eftirleit eftir 
Xóa gamla, þá sjáum vér fyrst, að vér iinnum hann ekki, annað, að vér 
í sögu Cháldea komumst fast að dögum hans, því Chudur-nanghundi 
var uppi 2.280 árum fyrir Krist, hókhlaða var stofnuð i Agane 2.000 
árum f. Kr., en í Kína er Yaou keisari uppi fyrir daga Xóa, 2.380 árum 
f. Kr., og hjá þessurn þjóðum öllum, og ekki síst á Egyfiaiandi, getum 
vér rakið oss upp eftir, alt frá því tímabili er 6. T. var skrifað, alla 
leið upp til Menesar konungs. Einlægt tekr ein konungsættiu við af 
annari, einlægt er Nílárdalrinn jafn fjölskipaðr og fyrri, einlægt reisir 
þessi undra þjóð hvort musterið af öðru, einlægt höggva þeir út hverja 
tröllalíkneskjuna á fætr annari, og svona gengr það, þar til vér erum 
komnir einum 1000 árum aftr fyrir Nóa, þá ’fara sagnirnar að verða ó- 
ljósari, en þó allmiklar líkur til að þar megi komast enn lengra, aftrfyr- 
ir sköpun veraldar eftir biflíutali. Eu á öllum þessum tíma heyrum 
vér aldrei um Xóa getið, aldrei um það, að mannkynið hafi verið strá- 
drepið niðr, vér sjáum hvergi nein merki þess, að Nói oða nokkur sona 
hans hati verið ættfaðir þessara þjóða. 

Alt að einu getum vér byrjað á hinum norrænu forfeðrum vorum> 
vér getum rakið spor þeirra austr að hinu Kaspiska hafi, suðaustr undir 
Himalayafjöll, til þess tíma er þeir kvísluðust frá hinni eldgömlu Ary- 
anaþjóð, áðr en Brahmatrúin, áðr en Zóróasterstrúin fór að myndast, 
löngu, löngu áðr en nokkur bókstafr ritningarinnar var ritinn, og aldrei 
finnum vér nokkurn Nóa eða nokkurn Jafeli, aldrei verðum vér varir 
við að þessi hin mikla þjóð hafi orðið fyrir þeirri eyðileggin;:u sem get- 

O W eo-a ~S/~. ’S f * K/i <uri r Jpn K/z 'Jprj ecr. rs/i ecr» -Ssí •//» USí vC/ZVGr.- C 

Okeypis fá nýjir kaupendr að 46. árgangi í )i Ari/v! (Y fyrir árið 
þau fylgirit er nú skulu talin : * J ^ O'fHlb 1 8 9 4, 

1. Sögusöfn Þjóðólfs 'V. og VI., 278 bls. 

2. Söguna afÞaríði formanni og Kambsránsmönnum, 1. hefti. 

3. Sömu sögu, 2. hefti, er verðr prentuð,á næstkomandi vori. Alls yfir 
400 bls. ókeypis. Verð árg. $1,50. — Útsölumaðr G. M. Thompson. 

fmrtírS T^n O’öKmjn hún er besta dollarsvirðið sem þérgetið 
JVoiUpiU UaigteUl Uil, fengiö. Kaupið hana áðr en upplagið er 
þrotið og rneðan þér getið fengið fyrra árgang hennar fyrir hálfvirði með 
þessum árgangi. Það eru seinustu forvöð nú. 




44 


ið ei' um í sögu Kóa. Yév sjáum Kínverja á hinum elstu íímuui vera 
húna að inynda ríki, grundvalla stjórnarskipunarlag, koma á fót menta- 
stcfnunum, og live ákaflega langr tími þarf ekki að líða til þess að geta 
það? Hversu langr tími þarf okki fyrir menn, vilta eins og dýrin í 
skógunum, til þess að nema stjörnufræði, eins og allar þessar þjóðjr 
voru búnar að, eða til þess, að fullkomna tungumál sín, koma föstum ó- 
breytanlegum lögum á sagnir, lýsingarorð og nöfn, á öll atriði málsins. 
Um allan hnöttinn finnum vér óræk merki til þess, að hann hefir verið. 
hygðr af hinum ý-msu tegundum þjóðanna frá ómuuatíð. Eða livornig 
getum vér hugsað oss, að maimkynið geti hafa hrcyst af einu kyni í áll- 
ar kynkvíslir jarðarinnar, og það á ekki Iengri tíma eu sögtir Iíebrea 
gofa oss til þoss, það er alveg óhugsandi. Þá cru og dvergþjóðir þær, 
sem uú eru nýfiiiidnar í skógum Mið-Afríku, og sem inerin einnig hafa 
fundið menjar af hér í Ameríku, ekki líkar því að vera komnav af son 
um Nóa gamla. 

Ef vér föruni nú að gæta að tungumálunum, þá sjáum vér að þau 
skifcast í mjög ólíka fiokka, sem augsýnilega eiga ekkert skylt hver við 
annan. Menn sayldu kann ske ætla að þau hefðu öll suudrast við það, 
er turninn Babel hrundi forðum daga, þegar ritningin segir að drott- 
inn hafi komið niðr á jörðina, til þess að skoða borgina og turninn sem 
mannantia synir höfðu gjört. En fyrst og fremst getum vér tæplega 
ætlað, að þá hafi safuast saman um einn turn menn af allri jörðinni, 
norðan af Bfetlandseyjum og Síberíu, vestan úr Suðr- og Norðr Ame- 
ríku, austan úr Kina og Japan, sunnan úr Afríku og Eyjaálfunui. 
Þeir hefðu þurft meira en smábáta til að sigla yfir hin miklu verald- 
arhöf. En það hlyti að vera, ef að tunguniálin í fyrstu liefðu v'erið 
eitt, en átt að kvislast á svipstundu við lirun turnsins. Og svo er 
hitt, að turninn Babel átti að hafa verið bygðr og hrynja svo, nokkru 

??9?999999° o“°' ooooooooooooo ~~o“ö~cT 
* 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I 


Borgið Dagsbrún 


i tíma, svo mögulegt verði að láta hana 
koma út regbdega. Þá mnn og verða 
reynt að fjölga tölublöðum hennar að nokkrum mun, og að öðru leyti af 
ítrasta tnegni kappkostað að gera kaupendr ánægða og skaðlausa. 


Isafold, -fflf Yerð árg. $1,50. 

BÓKSALA G. M. THOMPSON. GIMLI, MAN. 


eí'tir iS'óaflóðið, meira að segja, eftir að regnboginn átti fyrst að sjást 
\ skýjum himins. En þótt vér sleppnm því að dagsetja regnbog- 
ann !! þá sjáum vér fljótt, að Nóaflóðið átti að vera milli 2.300 og 
2.400 árum fyrir Krist, og turninn lirundi þó löngu seinna, en um 
þann tíma teJja fræðimenn að liínar fyrstu biflíur Inda hafi verið 
ritaðar. Löngu áðr voru Egyftar farnir að rista rúnir sínar á musteri 
og legstaði sína. Löngu áðr voru málin farin að skiftast, ef þau hafa 
ekki veríð aðgreind alt frá þeim tíma er menn fyrst fóru að tala á 
jörðunni. Þau eru svo aðgreind og hafa einlægt verið svo aðgreind 
frá þessari myrku fortíð, að menn hafa skift þeim í þrjl aðalflokka • 
1. Eins-atkvæðis máluuum, svo sem kínversku og mörgum tungu- 
málum hér í Xorðr-Amerílcu, þar sem atkvæði er bætt við at 
kvæði, án þess þar finnist nokkur málfræðislegr skyldleiki, og 
án þess að atkvæði þessi breytist eða hafi noklcra beygingu. 

'^ÍHlilÍTlTÍWO 

Hefir þú Þjóðvinafélagsalmanakið 

1894 ? 

Ef ekki, þá kauptu það hjá 



fyrir að eins 25 cents. 


I því eru myndir af þessum mönnum : 

WASHINGTON, fvrsta forseta Bandaríkjanna ; 
CLEYELAND núverandi forseta Bandaríkjanna; 

MORLEY o g BALFOUR, gy.gp*"*"- 

COSSTAHS, FLOQUET, FREYCISET, ROUVIER, BRISSON oo 
CLEMENCEAU, sex þingskörungum Frakka. 

Fáein eintök óseld. 




4G 


2. Hinn 2. flokkr er liinn svo kallaði agglutinativo (saman líindi) 

flokkr. Þar eru orðin og óbeygjanleg og tengd samaií af handaj 
hófi, svo seni tnrönsku málin, er þeir tala: Tartarar, Finnar, 
Lappar, Uugarar og Kaukasusbúar, og hefir flokkr sú er talaði 
þau tungumái, náð alt austaa frá Japan vfir þvera Korðr-Asíú 
vestr. að Vínarborg, og norðan frá íshafi alt suðr á Litlu-Asíu 
og Afghanistan. \ 

3. I hinum þriðja flokki eru hin beygjanlegu tungumál. Þaf fyrst 
kemr mentunin fram, og þau skiftast aftr í 2 afarstóra flokka, hinu 
Semitiska flokk og hinn Aryanska flokk, sem ég liefi þegar drepið 
á að eru svo ólíkir hvor öðruin, og hvor fyrir sig hefir breiðst út 
um heiminn. Hinn aryanski um alla Korðrálfu og iiart af Asíu og 
einnig Ameríku, en hinn semitiski um suðvestrhluta Asíuog Afríku, 

Ef uokkur færi nú að segja rnálfræðing frá því, að þessir tungu- 
mála flokkar væru af sama stofni runnir, þá færi hann að skellihlæja. 
sefn vonlegt er, eins og jarðfræðingarnir, ef þeim væri sagt að jörðin og 
allr heimrinn sé að eins 6.000 ára, eða þjóðafræðingarnir, ef þeim væri 
sagt að mannkynið lif.fi fvrst fieðst með Adam fyrir einum 6000 árum 
og drukkhað svo alt á dögum ISíóa gamla. Eg segi yðr það satt, að það 
dugar ekki að bera það fram fyrir nokkurn mentaðan mann, sein sann- 
leikann elskar. 

Eg drap áðan stuttlega á Baskana, sem búa í Pyreneafjöllum norð- 
antil á Spáni, þessa hrokkinhærðu, smávöxnu þjóð, með höfuðkúpurn- 
ar langar og mjóar, mjög líkar höfuðkúpum hinna vngri steinaldar- 

( & 1 I , • t 1 I i_ l_ I j i i i i i I j i I I 1 í , 1 i i I i i I I . j I . 

K I R K J U B L A Ð I Ð 

MÁKAÐÁRRIT HAXDA ÍSLEXZKRI ALÞÝÐU. Verð #0,60. 

Iíitstjóri séra Þórhallk Bjarnason. 

Það er frjálslegra blað í kirkjumálum en önnur rit á Isl. þess efnis. 

BÓKSALA G. M. THOMPSON. GIMLI, MAN. 

Draupnir, 2 hefti á ári, hvert á $0,40. 

Utgefandi: Torfhildr Þ. Holm. 

BÓKSALA G. M. THOMPSON. Gimli, Man. 



47 


manna. Þeir tala timgu ólíka öllum öðrum tungum, nema ef vera 
skyldi Finnum. Yirðast þeir vefa leifar af hinum fornu íbúum ííorðr- 
álfnnnar, sem hinir aryönsku forfeðr vorir ýtt-u frá sér, og lögðu undir 
sig löngu áðr en sögur hófust. Líkt á sér stað með Paríana á Indlandi. 
Að minsta kosti er það ætlan vísindamanna, að þeir hafi verið hinir 
fornu íbiiar Indlands, er frændr vorir þar eýstra hlupu ofan úr Hima- 
layafjöllum og lögðu það undir sig. Xií eru þessir Paríar svo kúgaðir 
Qg. undirokaðii', að þeir mega okki koma nærri hinuhi öðrum Indum. 
Alt það er talið óhreint sem þeir snerta, og þegar Englendingar komu 
þai' fyrst, þá var meðferðin á þeim lítið hetri en á villidýrum. Þá 
er og Ainufóikið nyrst á japönsku eyjunum, er virðist hafa hrokkið 
undan hinum núverandi íbúum og vera ævagamalt. Mætti þannig 
tolja ýmsa smáflokka, en. þetta er nóg til að sýna, að alls staðar þar 
sem hinir aryönsku frændr, vorir og forfeðr hafa yfir farið, austan frá 
Himalaya og vestr á Spán og Bretlandseyjar, alls staðar hafa þar 
rerið mannfiokkarfyrir, afalt öðru kyni, með frábrugðinn vöxt, með 
fráhrug'ðin tungumál, með minni mentun. Og þessi hlaup hinna 
aryönsku flokka hafa þó lilotið að sko löngu fyrir Trójuhardaga, löngii 
fyrír skrásetning ritningar vorrar, löngu fyrir Móses, löngu fyrir Xóa- 
gamla, áðr eu Zóróasters og Brahma trú fór að myndast, sjálfsagt ein- 
um 3000—5000 árum f. Kr. Hvar sem þeir fóru þessir víkingar, þar 
voru þjóðir fyrir, steinaldarmennirnir, sem vér nú köllum, og sein 
nú eru útdauðir, en sem menn einlægt finna fleiri og fleiri leifar af, eft- 
ir því sem árin líða og menn gefa því gaum, það voru mennirnir með 
nijóu og löngu höfðunum, haughúarnir og hellrabúarnir, sem klædd- 
ust. skinnum og- dýrafeldum, sem þektu hvorki jávn eða eir, en höf’ðu 
að vopnum barefli og steina. 


NORÐRLJOSIÐ. 


T í b r á, 


Kostar $0,85. 

Ritstjóri : 

HJÁLMAB SIGURÐSSON. 
Ái'gangrinn 36 töluhlöð. Snoturt 
blað með vönduðum frágangi. 
Skemtir og fræðir. 


barnasögur, ársrit, 
livert hefti kostar 
$0,25. 

Útgefandi: 

TORFHILDUR Þ. HOLM. 


BOKSALA G. M. THOMPSON. Gimli, Man. 



48 


Vér getum fetað oss aftr til ísaldarimiar, ogfrá þeim tínm Joegar 
þrír fjórðu hlutár norðrálfunnar voru sævi þaktir, þogar ísflákarnir 
sigldu yfir sléttur þær, er mí eru bygðar hinuni germanska flokki 
(Prííssland), þegar jökulgárðrijm gekk hér yfir þvera Ganada frá Kletta- 
fjöllunum norðan um 'VVinnipegvatn, norðan við stórvötnin, en þáú 
runnu suðr í Missisippi,' í stað þess að þau nú renna 1 Laurenzflóann,. 
kann ske fyrir einum 50 —100.000 árum, þá finnum vér leyfar mann- 
anna. Og það merkilega við þessar leyfar er það, að höfuðkúpur þess- 
ara manna eru eins innhyrðis ólíkar og þær eru nú: Margir af oss hafa 
kann ske heyrt um beinagrindina af Keanderthal manninum, seni. kall- 
aðf var, hún fannst á Þýskalandi og var sýnd í Borm árið 1857. Ég 
liafði hauskúpuna af honitm uppdregna fyrir framán mig á horðinu, er 
ég ritaði þetta. Iin sú mynd. Ennið svo sem ekkert, strax við brúna 
beinin hallast kúpan aftr, ef mjó að framan og löng, en hréikkar um 
mitt höfuðið, kjálkarnir ákaflega sterkir og hreiðir; auðséð er að ekki 
iiefir verið gott að vefða millí kjálka honum, hann er vanr að halda þ\ í 
föstu eða mola það í sundi er hann nær í með tönnunum. Vér getum 
vel hugsað oss hann, þenna mann, klæddan bjarnar- eða tigris-feldi, 
með miklu flóknu skeggi, berhöfðaðau, með þykku, strýhærðu, iiaks- 
andi hári, hann klifrast upp og niðr eikur frumskóganna, liggr í har- 
dögum við villidýrin og hver við annan, oft eru vopnin 'ekki annað en 
hendur og tennur eða þá barefli og steinar, þeir húa helst. í hellrum 
iuni, hæði til að skýla sér fvrir illviðrum, og svo til þess að hafa vígi 
fyrir óvinum sínum, þeir hafa í fyrstú ekki kunnað að temja dýr, eðir 
rækta kornteguudiv, heldr hafa þeir lifað á ávöxtum jafðar og dýriun 
þeim, sem þeir hafa getað veitt eða drepið. Það sýna leyfarnar í haug- 
um þeim, sem menn nú eru alls staðar að finna. Þá hefir lítið verið 
um skrift eða lestr, því þá hefir það varla heitið að nienn kynnu að 



EYIÍIRLESTR eftir MAGX. J. SKAPTASOX. 

Eluttr að Gimli, í Vixnipeg og- Dakota. 

Sérprentaðr úr Dagshr. Kostar að eins 10 c. Iir 24 hls. í stóru 8-bl.-br. 

Ollum þeim, or heyrt hafa fyrirlestr þenna, farast þannig orð um 
liann, að þeir hafi ekki heyit aiman fyrirlestr jafn efnisríkan, fróðlegali, 
skemtandi og leiðbeinandi sem þennan. Prentaðr og seldr í 
prentsmiðju G. M. THOMPSON. Gimli, Man. 



49 


tala; mál hvers þjóðflokks hefir lengi veríð örfá orð, eins og þeir geta 
skilið sem þekkja indversku málin hérna, og vita hve þau eru fátæk að 
hugmyndum og oi'ðum. Helmingr málsins hefir lengi verið að eins 
hljóð og bendingar, því maðrinn heíir orðið að búa sér til orðfærið 
eins og annað. Mörg hroðaverkin hafa vafiilaust farið fram í þessum 
fornu skógum, þegar óvinirnir voru etnir hvort heldr það voru menn 
eða dýr, þegar lieiftin og grimdin hefir verið óheft af nokkurri siðgæð- 
istilfinning. marga hroðasöguna getr maðr hugsað sér, er maðr hugsar 
til þeirra tíma, þegar dýrsleg grimd og líkamlegr kraftr var það eina, 
sem nokkurs var vert. Hvaða háleita þekkingu og hreint hugarfar 
hafa þeir haft þessir steinaldarmenn, sem lifðu um ísaldartímann, mikið 
ósköp hefii' sálarfriðr þeirra verið sæluríkr!! I jarðfræði Þorvaldar 
Thoroddsen segir : ,,að seint.á istímanum finni menn hínar fyrstu menj- 
ar mannanna í Europu, og bendi alt til þess, að þeir hafi þá verið á 
mjög lágu stigi.“ I>á fanst og árið 1866 hauskúpa ein á Bald Mountain 
hjá Angelos í Calaveros County í Caleforniu 130 fet í jörðu niðri, und- 
iv ferföldu hraunflóði, rétt hjá steingjörðri eik, og jarðlag það sem 
kúpa þessi lág í, er af jarðfræðingum kölluð pliocenemyndun. Sú 
mvndun varð á þeim tíma, er.menn hafa ætlað að Island hafi losnað frá 
öðrnm löndum, þegar hryggr sá sökk í sjóinn er tengdi suðrhluta þess 
við Færeyjar, Skotland og Bretlandstanga, sem þá var áfastr við Frakk- 
laud ; en líklega hefir þá lítið verið um mannabygð á íslandi, því jarð- 
fræðingar ætla, að þá, meðan ísöldin stóð sem liæst, hafi jökullinn sern 
huldi ísland vevíð 2—-3000 fet á þykt. jSTú er þess að gæta, að á eptir 
tertiera tímanum, sem kallaðr er, og skillist í 4 tímabileoeene, oligo- 
cene, miocene og pliocene, á eftir þessum tímabilum öllum byrjar sú 
eiginlega ísöld, en nú ætlá menn að ísöldin þafi staðið yfir ein 100.000 
ár að minsta kosti, og sjá meun þá, live ævagamall maði'inn er 'á.jörð- 
unni, Jiegar nú slculi finnast leifar hans á tímabilinu á undan ísöldinni. 

I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I i_J |_J ; I . 1 I I I I I I I i & 


Nafnstimplar með hveiju helzt nafni sem er, eru pantaðir 
samkvæmt beiðni og fyi'irfram horgun. Sömuleiðis alls konar 
innsigli: fyrir skóla, verzlanir, iðngreinar og nðra atvinnu, hvort 
heldi' vera skulu úr málmi eða „rubber.“ Yerðlistar seudir eftir 
beiðni. 


BÓKSALA G. M. THOMPSON. GIMLI, MAX. 



50 


Ef að þessir fornleifafuudir útdauðra maunflokka væiu að eins einstakir, 
ef menn hefðu ekki fundið leyfar manna frá því fyrir 10—100.000 ár 
um síðan, nema á einstöku stað, þú mætti rengja það og vefengja, en 
nú er það ekki liægt, því menn hafa fundið þessa hauga, aflanga og 
kringlótta, þessa hellra með heinahrúgum, útdauð dýrakyn svo hundr- 
uðum skiftir hér og.hvar, hæði í hinum gamla og nýja heimi (Buirows 
á Iinglandi, Kjökkenmöddinger í DanmÖrku og prehistoric mounds í 
Ameríku). 

I fám orðum verðr niðrstaðan sú, að saga þjóðanna, eins og menn 
uú eru farnir að þekkja hana á síðari hluta þessarar aldar, húh neitar 
því, að á þessum tíma er ritningin getr um, hafi flóð komið yfir jörðina 
og eyðilagt mannkynið. Áðr þektu menn svo sem ekkert til sögu austi” 
landa, Egyfta, Persa, Indverja, Kínverja. Nú eru menn farnir að 
geta lesið rúnirnar á klettunum og grafreitunum, steinarnir eru farnir 
að tala, þegar meunirnir ekki viidu hætta að skrökva. Sagan sjálf neit- 
ar þvi, fornfræðiu neitar því, jarðfræðin neitar því, þjóðafræðin neitar 
því, tungumálafrreðin neitar því, en alt sannar það, að frá ómunatíð 
hefir mannkynið húið á jörðinni, kann ske í einar 100.Q00 til 150.000 
ára eða meira. I fyrstunni hafa menn verið mállausir, viltir og tryltii 
sem dýrin, en af því manninum af guði var ætlað að verða konungr 
jarðarinnar, af því að í eðli hans fólust æðri hæfilegleikar, en hjá dýr- 
umim, af því að hann var í guðs mynd skapaðr, þá lyftir hann sér ein- 
iægt hærra og hærra yfir dýrin, uns stigi því er náð er vér mí stöndum 
á. Kynflokkarnir hafa verið margir, fyrst vitum vér af þessum stein- 
aldarmönnum sem nú eru alveg útdauðir, svo koma flokkarnir sem vfir- 
stigu þá og eyðilögðu. Ilinn semitiski, hinn mongólski, negraflokkr- 
inn, liinn aryanski flokkr. Til liins semitiska heyra, Aramæar, Kald- 
ear, Arahar, Gyðingar og Ethiopar; til hins mongólska Kínverjar, 
Mongólar og Tartarar; til hins aryanska hevra Hindúar, Persar, Grikk- 
ir, Kómverjar, Celtar, Teutonar og Slavar. Svo eru enn hinar ameri- 

Xi-i-i -i -i-i-i-i-i-i-s-i-i -j -i-i-i -i-i-i-i-i-i-Di-i -i-i -í •<-i-i-i -i-i-i -í -i-i -I-i •*-i-»-i -i-i -i-i-i-i-i-i-i •< X 

[>jóðyiiia,félagsbækurnar 1898 og flest af 
bókiiin fyrri áranna ásamt ,,Hvers vegna? 
Þess vegna!“ fæst í 

BÓKVERZLUN G. M. THOMPSON. GIMLI, MaN. 





51 


könsku þjóðii' íiuk hinna fyrnefndu flokka. Af aryanska flokknum 
heyra norðrlöndum til Celtar og Teutonar. Celtav hafa komið eitthvað 
að austan, þeir hrundu frá sér hinum fyrri íbúum, annaðhvort upp til 
fjalla eins og Böskum á Spáni, eða þá út í fon og foræði eins og Finn- 
um, eða þeir kúguðu þá og gjörðu þá að þrælum. Seinna en Celtar 
komu Teutonar forfaðr vorir, ýtt-u fi'á sér Celtum og fóru eins með þá 
og þeir höfðu farið með þá er hygðu löndin á undau þeim (sjá Hist. of 
England, sem lesin er á öllum barnaskólum í Kanada). 

Þennan aldr mannkynsins á jörðunni er hver einasti vísindamaðr 
lntinn að viðrkenna, nema ef vera kynni einhverjar meii' eða minna ka- 
þólskar hrtöður, skorpnar saman af hindrvitnum og hógiljum. Það er 
því elcki til neins, að vera að reyna að ljúga því að sjálfum sér, að 
heimrinn sé tæpra 6000 ára og mannkynið 4200 ára, eins og ætti að 
vera ef þessi ganila frásaga væri sönn, að allir væru frá Nóa komnir. 

En hvaða þýðiugu hefir nú þetta 1 kann margr að spyrja. Það 
liefir töluverða þýðingu. Fyrst og fremst nenir það burtu það ámæli 
af skaparanum, að hann hafi farið að skapa fullkonina menn og ekki 
tekist það betr en svo, að þegar hann sá hvað verða vildi þá iðraðist 
hann verka sinua, reiddist og liefndi sín svo á mannkyninu, að hann 
Iiafði ekki önnur i'áð en að eyðileggja það alt saman ; nú hefðu átt að 
koma góðir rúénn og fullkomnir, hið yngra mannkyn hefði átt áð vera 
syndlaust, en sú varð ekki reyndin á, lioniun tókst ekki betr í hið 
seinna skiftið en hið fyrra. Þessar ófullkomnu og ósæmilegu hug- 
myndir uin skaparann falla burtu, þegar inenn sjá að sagan um Nóa og 
syndaflóðið ef ekki sönn. Menn fara að opna augun og sjá að þetta 
eru gamlar þjóðsögui' Gyðinga, sem sýna að eins hverjar hafa verið 
hugmyndir þeirra um þetta efni. Eu þetta hefir og meiri þýðingu. 
Et' þú tekr bók eina og fer að lesa hana, og finnr í henni langan kafla 
sem þú vcist »ð ekki getr verið sannr, þá sérþú strax, að höfundr bók- 
ar þessarar er ekki svo áreiðanlegr, að þú sért skyldr að taka hvert eitt 
orð hans sem guðdómlegan saunleik, þú verðr að rannsaka og finna 
út, hvað er satt og hvað er ekki satt. Þegar vér sýnuin að þettn 
atriði hjá Móses er ekki sannleikanum samkvæmt, þá er þar með alt, 
sem Móses hefir ritað eða gengr utidir hans nafni, oröið vafasamt, 

Príslistar yfir ótal áhalda-tegundir, fat-nað og fl. o. fl. frá mjög 
mörgum mönnum eru til sýnis hjá G. M. Thompson. Gimli. 



vér þurfum ekki að trúa öllum þeim luyðjuverkum setn hann her 
skaparanum á bvýn, að hann hafi deytt frumburðina saklausa í Egyfta 
landi, að hann hafi skipað Gyðingum að deyða og myrða unga og 
gamla íbúa Canaanslands, að hann hali boðið þeim að rupla og ræna 
o. s. frv. Yér þurfum ekki að hugsa oss hann svo ófulikominu, að 
hann hafi ekki vituð hverjir voru véttlátir í Sódórna, ekki fundið A 
dam í ftldingarðinum, að hann hafi þurft að borða kjöfc og kökur sem 
hver annar o. s. frv. Þetta hefiv þú þýðingu, að þ3ð gefr oss hærri 
hugmyndir um skaparann, það gefr oss meira traust á honum, vér fá- 
um réttari og sannari hugmyndir um lífið, uppruna þess og fiumrús, 
vér lærum betr að þekkja oss sjálfa og samband vort við guð. Vér 
leiðumst til að hugsa um það, hvort því sé nú virkilega svo varið, að 
sökum þess að Eva gainla greip epli eitt, sem lnin fann, þá sé alt 
mannkynið sokkið svo 1 synd, að meginhluti þess lili hér í lífinu í 
hörmungum og basli, en að því loknu steypist- niðr í vítiskvalir og 
brenni þar að eiiífu. Vér sjáum það fijótlega að alt það, sem bygt 
er á sögu þessari, það or ekki og getr ekki verið svo áreiðanlegt, 
að vér þurfum ekki að rannsaka það, þegar vér vitum að grund- 
völlrinn sem það byggist á cr ósannr. 

Sannarlega er það svo fvrir mínum sjónum, að þá fyrst, er ég fór 
að hnýsast inn í þetta, þá var eins og augu míu ophuðust og ég sæji 
liýja lieima, nýjar dásemdir vors elskulega föður. I staðinn fyrirsmið- 
inn, sem smellti öllum heiminum af á 0 dögum og þurfti svo að cndr- 
bæta alt saman á eftir, í stað þessa sá ég liina eilífa framhaldandi skiip 1 - 
un, þá sá ég að faðirinn var okki fjarri heiminum einhvers staðar í ó 
endanlegri fjarlægð, heldr lilaut hann að vera verkandi í lionum með 
sínum almættiskrafti, með sinni speki og með sínum kærleika. Eins 
og vér sjáum fjölbreytni grasanna og blómanna, eins er um mannkynið, 
og aldr þess bendir oss á eilífðina. Það má líkja þessum göinlu og 
nýju bugmyndum við snigilinn á þúfunni. Hann skríðr um þúfuna 
sína, grefr í liana göng og þykist ósköp mikill snigill: þúfan erveröld- 
in hans, bann þekkir ekki aðra, og konum finnst liún vera afarstór og 
víðáttumikil þessi veröld. Komi nú eittlivert fiðrildið og fari að segja 
bonum frá enginu, skógnum, blóinunum, trjánum og dýrunum, þá 
trúir liann því ekki og segir : „mikil óttalog vitleysa, heldr þú að ég 
trúi þessu, burt, burt, það er eiiginn lieimr til nema þúfan mín!“ 



53 


UPPRISAN. 

Guðspjöllin segja oss, að þegar 
Kristr var krossfestr, liafi hermenc- 
irnir skift rneð sér klæðum hans og 
að líkarni hans hafi verið vafinn í 
líndúk og lagðr í gröfina. Jóhann- 
esar guðspjaíl segir oss, að Kristr 
liatí hirst Maríu Magdalenu lifandi, 
liinn anuan dag eftir að hann var 
grafinn, og hafi hann talað við i 
hana. Sé nú þetta rétt hermt, hvað- 
an komu þá klæði hans, er hann 
var í klæddr, er hann talaði við 
Maríu, sQomma hinn fyrsta dag 
vikutinar í Og hvernig stóð á því, 
að María hélt, að hann væri gras- 
garðsvörðrinn, þegar hún hafði séð 
hann augliti til auglitis og hevrt 
röddu iians? 

Ef hið sanna í þessu væri það, I 
að hann hafi verið klæddr fötum | 
grasgarðsvarðarins, hvernig kom j 
það til að hann var þannig búinn i 

Guðspjallamennirnir segja oss i 
það allir, að Jósep frá Arimathia í 
hafi vafið líkama Krists í líndúk 
og lagt hann í sína eigin gröf, og 
Jóhannesar guðspjall segir, að 
■Nikódemus hafi hjálpað honum til 
þess, og auk þess kontið með 
smyrsli til að smyrja líkið. Það er 
fyllilega ljóst af Jóhannesar guð- 
spjalli, að Jósep og Kikódemus 
vörðu seinni hluta föstudagsins til 
að sntyrja líkið, því eftír lögum 
Gyðinga mátti ekki gjöra það á 
laugardaginn, sem var htdgr dagr. 
Ef svo hefði nú til borið, að líkið, 
sem þeir héidu vera, hefði lifnað 
við þegar þeir voru að þvo það og 
smyrja, og Kristr verið liðinn í ó- 
megin, en ekki dáinn, er hann var 
tekinn ofan af krossinum, hvað 
áttu þeir þá að gera við hinn endr- 
lifnaða Krist? Það, sem næst lá, 
var að klæða hann, og þá iá bein- 
a st við, að klæða hann í föt gras- 


Frœ! Frœ! 
Afbragdsfrœ! 

Alls konar frao 

fæst hjá G. M. THOMPSOK. Fvrir 
gnlróur, 
blóðróur, 
svenskar róur, 
næpur, 
lattk, 
parsnip, 
carrot, 
pumpkin, 
kálhöfuð. 

Enn fremr ýmis konar blómfræ, svo 

sem fyrir s ó 1 a r b 1 ó m o. fl. 

Pantið í tíma. 

Pakkinn kostar 5 c. — Sent frítt. 


6 . 91. $arM) 

& Qú. 

Publisbors, 

TORONTO-ONT, 

Iiistory of the World’s Fair 
Discovery and Conquest of the New 

W orld 

Footprints of the World’s History 
Trnmpet Blasts by Dr. Talmage 
Pathway of Life, by Dr. Talmage 
Pilgriin’s Progress, 130 lllustrations 
Child’s Life of Christ 
Life of Hon. Alex. Mackenzie 
Life of Sir John A. Macdonakl 
Life of Jay Go'dd 
Dr. Fowler’s Works 
Family Bibles 

Þhotograph Albums all styles. 

Urtplýsingar um prísa og annað fatá 
hjá G. M. THOMPSON. 




54 


garðsvoi'ðar Jóseps, og var líklegt, 
að þeir hefðu útvegað honum 
skýli í hiisi varðarins, falið hann 
þar, látið hann hvíla sig og fært 
honum þangað fæðu. Ef að menn 
vilja kasta þessum tilgátum, hvern- 
ig stendr þá á því, að María Mag'- 
dalena, sem var svo nákunnug 
Kristi og horfði á hann og hlust- 
aði á málróm hans, skyldi þó halda 
að hann væri grasgarðsvörðiinn. 

Þeir, sem fastlega trúa því, að 
Kristr hafi dáið á krossinum og 
endrlifnað á yfirnáttúrlegan hátt, 
leggja vanalega mikla áherzlu á 
það, að gröfinni var lokað aftr og 
liún innsigiuð, að beiðni æðsta 
prestsins og tilskipun Pílatusar. 
En í Mattheusar guðspjalli sjáum 
vór, að þess var ekki krafist, að 
gröfin væri innsigluð, fvr en eiu- 
hvern tíma á laugardaginn, sjálfan 
sahbatsdaginn. Frá því að líkið 
var lagt í gröfiua á föstudagskveld- 
ið, og alt til þess að tilskipun Píla- 
tusar, að innsigla gröfina, var fram- 
kvæmd einhvern tima á laugardag- 
inn, gátu þeir Jósep og Nikódem- 
us gjört hvað þeim sýndist og 
þeim hefir þótt þurfa, til að klæða, 
hýsa, endruæra og hlvia að Kristi, 
og fola hann fyrir óvinum hans, 
kentiilýðnum og hinum rómversku 
hermönnum. 

Þá ei' og spjóts-sárið í síðu Krists 
vanalega tekið sem algild sönnun 
fyrir því, að Kristr hafi dáinn ver- 
ið. En í rauninni sannar það alveg 
hið mótsetta. Þegar blóðið rann úr 
sárinu, þá sannar það, að hann liafi j 
lifandi verið, þótt hann væri með- 
vitundarlaus. TJr dauðum líkama 
rennr aldrei hlóð, þótt hann sé 
særðr. 

Hve nær Kristr hafi lifnað við 
aftr vissi enginn, nema þeir Jósep 
og Nikódemus, og eru allar líkur 
til að þoir hafi viljað halda því 


Dr. Scott’s Electric Plaster. 

Hefir þú reynt hinn ágæta rafniagns- 
plástr Dr. Scotts ? Hann er orðiun 
alkunnr sem ágætismeðal við 
lungnabólgu. 
barkaveiki, 
andþrengslum, 

* alls konar kvefkvilínm, 

floggigt og' fjölda mörgurn i'iðr- 
um sjúkdómum. 
j Kostar einungis 25 cents. 

Fæst hjá G. M. THOMPSON. Gimli. 


PALL MALL ELECTKIC ASS’N 
NEW YORK. 




55 


leyndu, þangað til Kristr hefði ráðið hvað hann skyldi gjöra. Hann 
hefir að líkindum hvílst í kofa grasgarðsvarðarins á latidi Jóaeps frá 
Arimathiu, þar sem gröfin var og óvinir hans héldu að þeir geymdu f 
lík hans. En þegar María Magdalena kom snetnma á sunnudagsmorg- 
uninn ti] þess að íjúka við að smyrja iíkið, þá hefir Kristr verið orðinn 
svo hress að hann hefir ávarpað hana, og sent með hennfboð til læri- 
sveinanna, að hann væri á lífi. Næst virðist hann hafa hitt þá á leiðinni 
tilEmmaus, þávarhann hungraðr ogþreyttr af löngum gangi ogborð- 
aði hjá tveimr þeirra, en þeim fer líkt og Maríu Magdalenu, að þeir 
í fyrstu þektu hann ekki í fötum grasgarðsvarðarins. Seinna er sagt, 
að hann hafi farið þangað sem hinir 11 postular voru saman komnir, og 
aftr beðið þar unt fæðu. I þriðja skiftið hitti liann nokkra þeirra á 
ströndum Tíberíavatns, og horðaði þá með þeim fisk er þeir höfðu veitt, 

Þannig geta menn séð, að í hvert skifti sem hinn endrlifnaði 
Kiistr hittir lærisveina sína, þá etr hann með þeim. Þettahefir eðlilega 
komið af því, að hanu hefir verið hungraðr og þreyttr af að fara fót- 
gangandi langar leiðir, og svo af hinu, að hann hefir viijað eyða ótta 
þeirra og sýna þeim, að hann væri ekki andi heldr dauðlegr maðr, ei' 
þyrfti að eta og drekka eins og sjálfir þeir. 

Með því að líta þannig á málið, geta menn betr en með nokkru 
öðru móti gert' sér grein fyrir ýmsum frásögnum í guðspjöllunum. Þetta 
skýrir það, hvernig á því hafi staðið, að Pílatus undraðist svo mjögyf- 
ir því, að Kristr skyldi deyja svoua fljött eftir krossfestinguna. Þetta 
sýnir það, að spjótsstungan í síðu Krists sannar ekki dauða hans, heldr 
hið gagnstæða, því þegar hlóðið rann úr sárinu, þá lilaut hann að vera 
lifandi. Það sýnir hve þýðingarlaus er sönnunin um innsigling grafar- 
innar, þegar gröfin var fyrst innsigluð eftir að hinn endrlifnaði Kristr' 
var úr henni farinn. Þetta skýrir það, hvernig gröfin var tóm á sunnu- 
dagsmorguninn, án þess nokkurt kraftaverk þurti að koma þar til. 
Þetta skýrir það, hvernig á því hafi staðið að Kristr skyldi ekki v r era í 
neinum „skínandi klæðum“ eins og englarnir, sem sögðu að Kristr 
væri upp risinn. Það skýrir það, að María, Kleófas og félagi hans og 
seinna hinir 11, skyldu ekki þekkja Krist er þeir sáu lianu. Það skýr- 
ír það, hvers vegna Kristr forðaðist hæði æðstu prestana, liina skrift 
lærðu, Faríseana og íólkið í Jerúsalem, sem fyrir skömmu hafði hrópað 
,,hósanna“ fvrir honum, af því þeir ætluðu að liann mundi taka sér 
konunglegt vald og setjast á veldisstól Davíðs. Þetta skýrir það, er 
Tómas postuli vildi ekki trúa, að það væri Kristr, fyr en hann þreifaði 
á honum, því Tómas gat ekki þreifað á öðru, en hinum náttúrlega lík- 
ama. Þetta skýrir hungr hans, er hann þrívegis þurfti fæðu að taka 
eftir krossfestinguna, eftir því sem guðspjöllin segja. Loks skýrir það, 
hvernig á þvi stóð að upprisan skyldi okki þegar vera gjörðr hátíðlegr 
viðburðr, er notaðr væri til þoss opinberlega og í he/randa hljóði að 
sanna sögu posíulanna, en hrekja prestana og liiua skriftlærðu. Sá at- 
burðr liefði ekki getað duliðt, því hann hefði verið einstæði' og ógleym- 
anlegr í allri sögu mannkynsins. 

Hvað snertir uppstiguing Krists, er líkami haus, hold og blóð og 



56 


bein hurfu upp í loftið í ásján lærisveinanna, þá er þess að gæta, að 
það eru að eins Markús og Lúkas, er segja frá því; en þeir voru hvor- 
ugr þar við staddir, því þeir kristnuðust ekki fyr en fleiri árura seinna. 
Jóliannes og Mattheus hefðu átt ao geta sagt frá þessu., sera sjónarvott- 
ar, en þeir gjöra það ekki, þeir minnast ekki á það. Höfundar guð- 
spjallanna ífégja oss frá því, er þeir trúðu ura þetta, od frásögn þeirra 
sannar einmitt, að þeir trúðu þessu án þess að rannsaka það, eða lnxfa 
gildar sannanir fvrir því. Þeir hafa tekið það sem áreiðanlegt, er 
hinn og þessi hefir sagt þeiin, eins og svo margir gjörðu á þeim dög- 
um er menn trúðu hetr einhverju, sem var ólíklegt og yfirnáttúrlegt, 
en því sem var sennilegt tyg náttúrlegt. 

Með því að guðspjöllin geta svo sjaldan urn framkomu Krists eftir 
krossfestinguna, þá er all-líklegt að haun hafi lifað skftmma stund eftir 
• það. En hve nær dauða hans lrafi að horið, hafa þeir Jósep frá Ari- 
mnthiu og Nikódemus líkloga vitað um, en þar eð þeir geta ekkert um 
það, fá menn að líkinduin aldrei að vita það. Enda er það ekki lík- 
legt að þeir hefðu kært sig mikið um það, að skj'rá frá því. Þeim 
höfðu brugðist vonir sínar um Messías, þoir vissu aðl fregnin urn upp- 
risuna var ósönn, þeir vissu að sér mundi verða hegnt, ef það hefði 
komist upp að þeir hefðu leynt Kristi og hjálpað houum eftir kross- 
festinguna, og því var það mjög eðlilegt að þeir þegðu um það er 
þeir vissu. 

[Tekið úr „The Unitarian Mag. .1 1 1894"]. 



Þrátt fyrir auglýángarnar í þossu nr. DAGSBRTJNAR, fá þó 
lesendrnir hér um bil 19 blaðsíður af öðru lesmáli. 


íi®f“ Þeir kaupendr DAGpBRÚNAR sem enn eigft óborgaðati fyrra 
árgang hennar, eru vinsamlega beðnir að borgawann sem fyrst. 
— Sömuleiðis leyfum vér oss að minna á að oss W kærkontið að 
boigun þessa árgangs verði ekki dregin lengi. : 

__ G. M. Thompson' hefir á hendi alla afgreiðslu a _ 

D agsbkú n og annast fjármál hennar. Kaiupendr 
*“**“*"“ snúi sér því til hans í þeim efnum. *** 

B ve nær sem kanpendr að „Dagsbrún" skifta um bústaö, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti unr það til G. M. Thompson 

„DAGSBEÚN" kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 

Árgangrinri kostar í Vestrheimi ...$1,00 

Sendr til íslands en borgaðr hér ...$0,75 

•Sendr til íslar.ds en borgaðr þar .. Kr. 2,00 

- Verð árgangsins grfeiðist hvervetna fyrir fram. -- 

Skrifstofa blaðsins er lijá Magn. J. Skaptason, Giinli, Mau. Canada. 


Eitstjóri: Magn. J. Skaptason. 
Prentsmiðja G. M. Thompson. 






